HUNAN YMDDIDDAN Y CRHSTION 
A'I ENAID, â 


YN EI FYNUDAU DIWEDDAF. 


—— 


ENAID byw o nefol dân, 

Gâd, O gâd y corph yn'lân ! 

Crynu, chwenych, oedi 'r ydyw” ! 

O mor chwerw a melus marw ! 

Mwy na chroesa 'w'llys Duw, * 
Ond gâd im' farw o'r byd gael byw. 


“Pwysy'nsiarad! Angellef, 

<< Chwaer anwyla' tyr'd i'r nef; ” 
Beth a'm llwngci fynu oll? ._. 
Mae'm synhwyrau 1 gyd ar goll, 

A'r anadliad bach yn dyn: 

O f' enaid, d'wed, ai angau yw hyn 2 


Draw'r byd o'th ôl—diflana^'n-lAn:; 
Gwêl byrth y nef ar lled o'th fla'n, 
Clyw gân angylaidd gôr ; 

Adenydd rhowch, 'rwi'n gado'r llawr ; 
Ble, fedd, mae'th fuddugoliaeth "nawr î 
Ac angau'th golyn or? 





